•jfê&r. 




CÁN 

mgyfamoddwydgan Lewis Pöwell, ar eìsymudiadiGasrdydd 

Mae fy nibenion beddyw yngblorian Duw fy nhad, . 

Ag yno’n brin riei’n bwysau gobeithio’n bwysau gá’dl 

TOFARWEL i ti, Swydd Gaerfyrddin, 
Anhawdd genyf ddyweyd y gair, 

Toddi wnelau fy serchiadau, 

Pe swniau gan delynau Aur, 

Mae fy llygaid heddyw’n ddagrau, 

Dan fy mron och’neidiau prucld, 

A thymherau o bob rhywiau, * 

’N gosod dagrau ar fy ngrudd, 

2 Ffarwel i dy fro hawddgaraf, 

A dy fryniau prydferth iawn, 

I dy goedydd a'th Balasau, 

Sydd o ddautu Toẃy’n* liaWn, '' ' 

Dy hoelydd esmwyth gwastad, 

Ffordd y bu rhai mwya’r byd, t 
Rhai a’r feirch ag mewn cerbydau, 

Sy’n teithio’n gyson ar dy hyd. 

3 Dros dy fryniau a dy lenydd, 

Teithiais I flynyddau maith, 

Tegwc^oedd dy lwybrau garwaf, 

Pan yn ŵíyned ar fy nhaith; 

’Ro’dd dy Elltydd a dy Greigydd, 

Dy Nentydd a th afonydd du, 

Heb un rhwystr heb un achwyn, 

Gan fy nghariad attat ti, 

4. Cyn ir ceiliog by'wiog ganu, 

Mi dy deithiais lawer gwaithí, 

Cyn ir wawr i agor amrant, 

Y cychwynais a'r fy nhaith ; 

* Afon. 


Caerrlydd: ArgraSVyd gan D. Liotd . . 








P’odd y g-allaf dd’v\edyd ífarwel, 
D £ weded rhy w un dròsöf fi; 

P £ odd dioddefaf olwg' ’mad’el, 

P’odd y gallaf siglo llaw, 

P’odd y cama £ m tra’d fi ymaith, 

Ond fydd cymmorth mawr ger lîaw. 

6. Os ymad’el a wnaeth Abram, 

Hen, a Sarah, a rhyw lu, 

Os ymad’el a wnaeth Jacob, 

Pa’m rhaid hyny i nyni, 

A oes rhyw beth yn yr arfaeth, 

A oes rhyw beth yn y Nef, 

Yn y mor mae £ r llwybrau heddyw, 
Gwaeddaf gwneir ei ewyílys Ef. 

7 Tre Llanddyfri rhaid dy enwi, 

A dy enwi £ n anwyl iawn, 

Bum yn teithio dros flynyddau, 

I £ th gyífiniau £ n hyfryd lawn; f 
Haf a gauaf, rhew äg eira, 

Stormydd garwa, gefais, do, 

, Er y ewbl, nid a £ r teithio, 

I Landdyfri byth om co. 

8 Bendith, bendith ar Landdyfri, 

A £ i hardaloedd hi o £ r bron, 

I bob teulu i bob person, 

Dyma ngweddi £ r fynyd hon; 

D weded gorseddfainc Jehofa, 
Gwynfyd chwi yngwaed y gro £ s, 
Cewch eich achub, cewch eich achub. 
Yn rhîriweddàu angáu lo c s. • 



3 

9 Safwn yno dan yr ELOI,* 

Mi y gwaela fu yno ’rio’d, 

Lle mae Shilo mae gogoniant, 

Byddau’n aml yno’n bod ; 

Boed ei drigfan byth yn Salem,t 
Gyda chwi, rai anwyl iawn, 

Ei ogoniant lanwo’r deml, 

O forauddydd hyd brydnawn. 

10 Hen ag Ieuainc, ewch yn hwylus, 

Tu a’r baradwys hyfryd fry, 

Yno mae’r pleserau mwyaf, 

Yno mae'n dedwyddwch ni; 

Telyn well na thelyn Dafydd, 

Testun gwell na glyw'd erio'd, 

Tyrfa fawr, heb neb all rifo, 

I’r un gwr, yu cludo’r clod.. 

11 Chwi broífeswyr o bob enwad, 

Sydd ar yr enw gorau ga’d, 

Byddwch fyw, a byw yn llawen, 

Ar yr Iachawdwriaeth rad, 

Teithiwch law law, dan glodfori, 

Ewch dan ganu ag mewn hwyl, 

Dan y faner tu a pharadwys, 

Cewch dragw yddol gadw'r wyl. 

1 2 Tre Llangadog a’r PJas-newydd, 

Da oedd gennyf yno i fod, 

Pawb a welais yno’n hawddgar, 

Fy nyled y w rhoi ma’s ei clod, 

Fy meddw l sydd yn gommedd ìnad ei, 

Aí cyfeillaeh dawel hwy, 

Ae am hyny, rhaid mae‘n debyg, * 

Ymad’el dan ryw ddwfn glwy. 

13 Dymynwn i chwi, wrth eich enwau, 

Bob rhyw ddoniau dan y Ne, 

* Eloi,—mas y gaa Eloi ar y î-orchu.ld sydd uch beny gadc 
ymadrodd. f Enw Ty Cyfarfoc! Llanddyfri. 




4 

Dyrnynwn i chwi, W rth eitíh drysau, 

Drig-fanau ynghaersalem dre, 

Cyn eieh marw, caffoch fywyd, 

Ar ol marw, caffoch fyw, 

O diangfa i’ch eneidiau, 

At holl ddedwydd deulu Duw. 

14 Bydded achos hen y Bibl 
Yna’n ueheliawn i’r lan, 

Achos Duw y Nef ar ddaear, 

Bydded ar yr uwchaf ían, 

Byd i lawr, a Iesu fynu, 

Pawb ynghwmni Brenin Ne, 

Dyma’r bobl ddedwydd, ddedwydd, 

Cofiwch hyny, bawb o’r Dre. 

15 Ffarwel weinidogion bywyd, 

Rhaid i’m ddweud fy nhád fy nhad!* 

Mae rhyw ofid heddyw ynof, 

Gefnu ar eich hyfryd wlad, 

Mae fy ana‘1 bron a sefyll, 

Fy nghallon bron yn colli ei lle, 

Mae fy nerth ar goll yn rhyw le, 

Mäe’m cyssuron i’o dre. 

16 Llwyddiant, llwyddiant, ddyddiau’r ddaear, 

Yn swydd y Caredigion llon, 

Llwyddiant, llwyddiant, ddyddiau’r ddaear, 

Yn swydd Benfro gyda hon ; 

Llwyddiant, llwyddiant, ddyddiau’r ddaear, 

Yn swydd Gaerfyrddin ar bob llaw, 

O bob tu i Dowy ai throion, 

Llwyddiant welir ddydd a ddaw. 

17 Yn wir rwy'n caru teulu’rDeml, 

Glyn yw’m hoed’l wrthych chwi, 

Cofiaf byth y mawr serchawgrwydd, 
Ddangoswyd genych i myfi ; 

* Buont i rai fel Eli i Samuel. fel Elits i Eliseus, ac fel Jonathau 



5 

Nid y w bl wyddau'n eyíeíilachau, 

Dtliin i fyn’ci yn ang“Ot byth, 

Ond f‘ei cofir, gwneir fei coíir, 

I 1 yvv oeso'dd rif y gwlith. 

18 Capel Isaac, p { oda y’thénwaf, 

Nm mae yrso’m ’urddwyd do, 1 

Nid ar dydd, na‘r mis, na‘r flwyddyn, 
Na‘r oriau hyny byth om eo; 

Deuaf, ddy wedais wrthyeh ganwaith, 
Ymad’el raid im ddweyd ynyawr, 

Rwy’n gobeithio eawn ni etto, 

Gyfarfod yn y Nefoedd fawr. 

19 Caried pawb newyddion inelus, 

Am eieh ilwyddiant ddydd a nos, 
Caried pob peth ar yr ad’en, 
Newyddion da o oes i oes 

Na foed inc, na phin, na phappur, 

Nag ysgrifenwr yn y byd, 

Ond a adroddo bethau hyfryd, 

Am y wlad bu’m ynddi cy’a. 
gO Na siriadir mewn un teulu, 

Nag a-r heol rhwng pob dau, 

Chwaith mewn flair na marehnad hefyd, 
Ond rhyw bethau i lawenhau ; 
Llwyddiantbyth f’o yn y.r Eglwya, 

Pob daioni trwy’r holl wlad, 

Pawb yn eanu, pawb yn diolch, 

Pawb yn ymoleh yn y g wa’d. 

21 Cynyrch haul a ffrwyth lleiadau, 
TrwyNh gororau chwi or bron, 

Tyau llawn o bob daioni, 

Dros holl oesau’r ddaear gron ; 

O genhedlaeth i genhedlaeth, 

Bendith bendith arnoch ehwi, 

Ond yn benaf mi ddymynaf, 

He»' Sjdiîhion Calfàri.' 



6 

22 Pob rhieni trwy’r holl ardal, 

Ai plant hefyd gyda hwy, 

Gaífo lechu yn y lloches, 

Anwyl sydd mewn marwol g'lwy ; 

Gwyr a gwrag-edd, hen ag ìeuainc, 
Meibion, merched, teg çi gwedd 
Gafío ganu’r Anthern hyfryd, 

Wedi passio angau ar bedd. 

23 Boed yr eglwysfel Garizim,* 

Dim ond bendith ag Amen, 

Hefyd fel yr Hermon hwnw, 

Dan y gwlìth o entrych Nen ; 

Boed gweddiau a chaniadau, 

( ’N fwy soniarus nag erio'd, 

I‘r Imanuel groes hoeliwyd, 

Ýra byddo Nef a da‘r mewn bod. 

24 Fy hbn wrandawyr, flwyddau meithion, 
Rhoisoeh chwi anrhegion im, 

Mi derbyniais, wyf yn dioleh, 

Ond nid yw fy niolch ddim : 

Holi byddaf íi am danoch, 

Os aethoch cfíwi ar ol yr 0‘n, 

P‘un nei foddio‘ch hunain ydych, 

Am dano‘n unig, cly wed son. 

25 Disgwyl clywed byddaf etto, 

Fel y bum ymhell cyn hyn, 

Fod yr ardal oìl yn gyson 
Yn teithio tu a Öion fryn ; 

Holaf enwau y personau 
A dawnsiaf ar y gwaedlyd fa‘s 
Pan bwy‘n òlywcd rhifo‘r enwau, 

Ddaeth o‘i bodd or Aipht imá‘s v 

26 Rhaid im yma goffa Salemt 
Sydd gennyf fel fy neheulaw, 

* Deut. xxvii.—12. t Ty Cyfarfo fgèrllaw Talliaris. 




7 

Tra bwy’n berchen, cof a chariad, 

Mi’th g-araf yn Morganẅg draw; 

O fy mrodyr, a £ m chwiorydd, 

Am eyfeillion hoffa ’rio’d, 

Prin rwy’n gweled geirian addas 
I roi’ch urddas chwi ach clod. 

27 Er nad wyt ond ieuanc, heddyw 
Fe’th anrhydeddẁyd arlbób llaw 
Darfu i’r anrhycìeddus arglwydd* 
Ymaflyd yn dy eiddul law ; 

Bendithion fyrdd ir arglwydd hwnw 
Bendithion a gorono ei ben, 

Mi weddiais, mi weddiaf, 

Am iddo ga‘l y Nefoedd wen. 

28 Nagaed Salem byth fel Silo, 

Duw aroso yho o hyd, 

Cynhuller yno luoedd lawer, 

0 £ n awr i d ydd diwedda £ r byd ; 
Llwyddiant fyrdd trwy’r holl ardalo’dd 
Ffyniant yn y Tyau or bron, 

Nef y Nefoedd i bob ënaid, 

Pan losgo i gyd ý ddaear hon. 

29 Gwell na’r býd i gyd yn gyfan, 
Fyddai genyf gael un gíiir, 

Gan Dywysog llu yr Arglwydd, 

Fel y clywedo’dd gynt Wrth Mair ; 

Dos, a dy wed, paid ag aros, 

Paid di hŵddy# a bod yn brudd, 
Datgan Iechydwriateth odiaeth, 

Ar go’dd lluoedd, yn Ghaerdydd. 

30 Troffy ngolwg i Forganwg, 

Erfy mod y gwaelaf sydd, 


* Y gwir anrhydeddus Àrglwydd Rofcert Sermour a 
Lte i adeiìadu y Ty Cyfarfod, hefyd, a aeth i’r draul o'adeiladu mií 
y . fi ArgiwycUiaeth a liÄu 

iawn yn yr achos a goffeir fel y gwyr yr ardalwyr yn dda Hir oe" 
ag techyd iw arglwyddyaeth,, a Nef y. Nefoedd yh y diwedd. ’ 




8 

Teíthìaf dros dri ugain milldÌF, 

Ir lle a elwir, Tre Caerdydu ; 

Cofiaf wrth drafaelu hefyd, 

Nad dydd i g-yd sydd yno’n bod, 

Ond bod yno nos mor dywyll, 
un man o dan y rhod 
Sl Nid rhyw fythol ffarwel ydy w, 

Rwy’n g-obeithio os caf fyw, 

Deuaf etto faith filltiroedd, 

I’ch g-weled chwi yn nhemlau'ch Duw ; 
Pob cynìleidfa, pob g'wranda’wr, 

O bob oedran a phob dawn, 

Gaffo ’i achub g-affo'r Nefoedd, 

Gaffo Iachaẃdwriaeth lawn. 

32 Nid wy’n eeisio genych heddyw, 

Ond un cais, a thyna i gyd, 

O gweddiwch drosof etto, 

Gwnaethoch hyny, lawer pryd ; 

Cofiwch fi,.ger bron y Nefoedd, 
Rhoddwch fi, i’m Harglwydd Dduw, 
Dyna’r gorchwyd, a wnaf íhiau, 

Drosoch chwithàu, tra fwyf’ byw. 


’ > *\ 

. TERFlN.ẃ 


LLOTO. C Ä eẁdtdd. 




